a ra 
0 


4 x 
Í 


#2 


Nokkrar athugasemdir 


fjárkláðann, 
skrifaðar af 
lækni J. Skaptasyni, 


að fyrirmælum 


amtmanns SJ. P. Mavsteins. 


ARURGIRI 


a prentsmiðja Norður- og Austur - umdæmisins, af H. Helgasyni. 


1857 


Ebegar fregnin barst með norðurlandspóstinum í haust, að kláðafaraldur það, er næstliðið sumar 
kom upp í Mitdal í Mosfellssveit, væri farið að breiðast út um nálæg hjeruð, og um leið kvisaðist, 
að vart hefði orðið við óvanalegan kláða á nokkrum bæum í Miðfirði — skipaði amtmaður Havstein, 
að fjárskoðun skyldi gjöra í allri Húnavatnssýslu undir umsjón 3. manna nefndar, er hann þar tilsetti. 

Við hina fyrstu og aðra skoðun, sem nú eru afgengnar, hafa menn hvergi þókst finna hið 
sunnlenzka kláða-faraldur; samt er það álit flestra, að fjárkláði sá, sem hefur átt sjer stað að und- 
anförnu, og jafnvel legið í fjárkyni sumra bænda, sje nú óvanalega mikill, og venju framar út- 
breiddur. Eptir eigin sjón og sögusögn annara, hefur kláðinn komið. fyrir undir ýmsum myndum, 
og ætla jeg því að aðgreina hann í Skóf, Hrúður, Nabba og Skorpur. - þó .er ekki þar með meint, 
að þetta sjeu 4 sjúkdóms-tegundir, því ein getur breyzt í aðra, t. a. m. skóf í hrúður, og líka 
koma stundum fleiri tegundir fyrir í sömu kindinni. 

Skófin er gulleit, en líka opt hvít, kemur jafnaðarlega í síðurnar, einkum aptarlega, kviðinn, 
klofið og lærin; hún er ýmist msó blettum, eða hún nær yfir mest allan kroppinn, einkum fyrir 
aptan bógana. Hún er í fyrstunni þunn, og situr föst í skinninu, en losnar síðan frá því, og 
fylgir ullinni, eptir því sem hún vex, springur í sundur og verður að væringu eða smágjörðu hrúðti, 
sein situr Í ullarætinum. Þegar hún er mikil, einkum á meðan hún ekki losnar, háir það kind- 
inni, og verður hún föst átaks. Skófinni fylgir optast nokkurt ullarlos, sem eykst við það, að 
kindin nýr sjer og klórar; úlnar þá ullin, þynnist, hleypur saman eða dettur al. Þegar skótin, 
losnar og ullin gysnar, fær loptið fríari aðgang og útdömpunin verður náttúrlegri; kindin fer þá líka 
aptur að braggast, einkum hafi hún gott og nægilegt fóður. 

Hrútrið kemnr helzt í hálsgrófina, herðakambinn, herðarblaðslautirnar, aptur eptir hriggnum, og 
í klofið; þó kemur það líka i síðurnar og víðar. . það er sjaldan eins stórt ummáls og -skófin, 
situr opt þjett saman í lófa-stórum klasa eða enn nú stærri bletti, en stundum finnst það hingað 
og þangað á gómstórum bletti, eða sem smáar örður, og hangir þá vanalega saman, líkt og skorpa, 


nema hvað það er ósljettara og dettur í sundur, þegar það er plokkað frá skinninu. . það stend- 
ur meira og minna út í ullina, er gult eður hvítt á lit, þurrt og hart, og fellur í sundur þegar 
það er núið á milli fingranna. — Skinnið undir því hefur optast hörunds-lit, þó kemur það fyrir, 


að roði sjezt í því, einkum þegar hrúðrið hefur verið fast niður í því, sem ætíð er í fyrstunni. 
Skinnið sýnist líka óvanlega sljett og gljáandi, sem kemur af því, að hárramurinn (Epidermis) hef- 
ur fylgt með hrútrinu, og nýr kominn aptur, þynnri og fínni. Einstöku sinnum finnast smá göt 
etur rispur á skinninu, sem líklega eru komin af því, að kindin hefur klórað sjer eða núið. — 
Þegar hrútrið losnar, losnar ullin með, og kemur þá bráðum ný ull í staðinn. 

Bólurnar eður nabbarnir eru ýmist uppháir eður flatir, og stundum smá þykkni í skinninu; 
þeir eru fastir fyrir og vessalausir, hafa vanalega yfir sjer skóf eður hrúður, og þegar það er burt 
tekið, hafa þeir optast hörunds-lit; þó kemur það líka fyrir, að þeir eru rauðleitir; þeir eru þurrir, 
þegar rifið er ofan af þeim, en það vill þó til, að úr þeim smitar þvölum vessa. — Sjáist blóð- 
vessi í kollinum, kemur það til af því, að kindin hefur klórað í þá. Ekki veit jeg dæmi til, að 
gröftur finnist í þeim. þeir: koma helzt fyrir meðfram bringukollsröðinni, í fram- og aptur- 
nárum og í klofinu, en líka hefi jeg sjeð þá utan á bógunum, og hingað og þangað um kroppinn. 


4 


Skorpurnar eru samanhangandi, þjettar og þurrar, flatari og sljettari enn hrúðrið, þykkastar í 
miðjunni eg þynnri til raðanna, standa opt fleiri saman í klasa samfastar á röðunum, og eru gular 
eður móleitar á lit; ullin er optast þurr og hrein, þó hefi jeg einstöku sinnum sjeð hana þvala og 
blakka, álíka og lúsabletti. Skorpurnar eru fastari í skinninu en skófin og hrúðrið, og losna 
seinna, en þá er skinnið vanalega hvitt og hreint undir; þó vill það til, þegar þær eru þykkar 
og stórar, að smáfleiður eru undir þeim, sem smitar út úr fitukenndur vessi,.og þar sem þær hafa 
verið, hárgar skinnið seinna enn annars; líka hefi jeg sjeð skinnið korpað og sprungið eptir að skorp- 
an var affallin, en að nokkrum tíma liðnum var skinnið orðið náttúrlegt, og ný ull farin að vaxa 
upp úr blettinnm.  Skorpurnar sitja næstum án undantekningar á háls- kverkinni, herðakambin- 
um og aptur eptir briggnum. þær hafa verið lang - sjaldgæfastar, og að eins hefur einstaka kind 
komið fyrir með hinni lökustu tegund þeirra, og hefi jeg nokkurnveginn áreiðanlega vissu fyrir 
því, að þær ekki eiga kyn sitt að rekja til kláðafaraldursins syéra. 

Auk þessa átur talda, hefur hrúður komið fyrir kringum klaufir á einstöku kindum, og á einni 
sást rauður skinnlaus hringur kringum hornin. 

Kláði þessi kemur af ónáttúrlegri veikinda útdömpun og útferð úr húðinni , og eptir því sem hún er 
meiri eður minni, framkoma hinar ýmsu kláðategundir, og af henni fæðist aptur óþrifalúsin eður 
fellilúsin, sem því er ekki fyrsta orsök til kláðans, en eykur hann, þegar hún er Þomminn. — Felli- 
lúsinni er opt samfara annað minna skorkvikindi, hin eiginlega kláðalús, sem ekki sjert með ber- 
um augum, bæði vegna þess, hún er svo lítil, og líka skýlir hún sjer í smáum vessaholum í hör- 
undinu.. Hún er lífseigari en hin fyr nefnda, svo kindina klæjar opt af henni, þó búið sje að 
eyða hinni. 

Ekki veit jeg nein dæmi til þess, að þessi kláði flytjist frá einni kind á aðra við samgöngur, 
þó þori jeg ekki að fortaka, að það sje mögulegt. 

Þegar fyrsta fjárskoðunin var afgengin, og menn þóktust verða varir við óvanalega mikinn 
kláða eður hörundsveiki á fjenu hingað og þangað um sýsluna, einkum í Miðfirði, voru menn á 
nokkrum vafa um það, hvort kláði þessi væri náttúrlegur eður af annarlegum orsökum. því þókti 
það mjög svo áríðandi, að fá nákvæma og áreiðanlega lýsingu á kláðafaraldrinu syðra, til sam- 
anburðar vid hinn norðlenzka kláða, og líka til þess, að geta í tíma gjört hana almenningi hjer 
kunnuga, svo með því móti yrði heldur strax gripið fyrir kverkar þess, ef það bærist norður; því 
það sýndist ekki ólíklegt, að fjárkyn, lopts- og lands-lag, gætu hafa gjört þá breytingu á sýkinni, 
að útlendar lýsingar ættu ekki við að öllu leyti. Og svo var það nokkrum vafa undirorpið, 
hvort sýkin væri komin frá hinum enzku lömbum, sem flutt voru til suðurlandsins 1855, eður af 
innlendum orsökum, og þókti nauðsynlegt að fá leyst úr því, ef mögulegt væri. — það vær einn- 
ig mjög svo áríðandi, að fá vissu fyrir sóttnæmi kláðans og útbreiðslumáta, lækningatilraunum, 
og hvað víða hann væri kominn. þess vegna var afráðið, að senda mann sutur, og var hrepp- 
stjóri Erlendur Pálmason í Tungunesi valinn til þeirrar ferðar, því hann þókti að allra áliti bezt 
þar til kjörinn. 

-Hreppstjórinn hefur nú trúlega af hendi leyst þetta ætlunarverk, safnað öllum upplýsingum þar 
, að lútandi, sem unnt var að fá, skoðað sjálfur kláðann og fengið einkennis-lýsingar hjá 2. skýn- 
sömum og trúverðugum mönnum: hreppstjóra Árna Bjarnarsyni á Fellsenda í Þingvallasveit og jarð- 
yrkjumanni Guðmundi Ólafssyni í Gröf á Akranesi, og var kláðinh kominn á báta þessa bæji. 

Einkenni sunnlenzka kláðafaraldursins eru þessi: Fyrst verður vart við -fíngjörða, vær= 
ingarskóf, gula að lit, þurra, en þvala þegar um hana er strokið, eins og hún sje fitukemnd. 
Hún kemur optast fyrir í klofinu, fyrir aptan koðrann eða júfurstæðin, og breiðir sig þaðan niður- 
eptir lærinu að innan og aptan ofan að hækilbeini; eður hún byrjar á kviðnum, aptan til við flag- 
brjóskið, og les sig þaðan fram með bringukollinum, líka ofan bógana að innanverðu allt niður að 
knje. þó það sje hið algengasta, að sýkin byrji þannig að neðanverðu, og færist svo upp eptir 
kroppnum, er hitt samt ekki sjaldgæft, að hún byrji annarstaðar eður um sama leyti á fleirum stöð- 
um, og að hin umgetna fituskóf finnist útbreidd um mestallan kropp kindarinnar, og enda hefur það 
komið fyrir, að sýkin hefur byrjað á fótunum eða snoppunni. — þessi væringarskóf eykst bráðum, 


5 


þykknar, verður móleit, og glittir í hana, líkast skúmi af lýsissápu; líka vex hinn umgetni þvali að 
því skapi, verður að fitukenndri vilsu, og jetur sig út í ullina. þá koma einnig fram gular ból- 
ur hingað og þangað, sem gröftur er í, og liggja þær vanalega undir skófinni. þegar sýkinni er 
svo langt komið, fer ullín vanalega að losna. — þetta byrjar fyrst þannig: að fleiri eður færri 
ullarlagðar sjást standa lausir út úr reifinu, og í lagðfætinum hin umgetna þykka og þvala hrúð- 
urskóf; einkum vekur það slæman grun, sjáist ullarlagáur eður ullarfliksur hanga niður úr kvitn- 
um eður niður á millum fóta kindarinnar, vegna þess, að sýkin byrjar optar á þeim stöðum enn 
öðrum, etur þegar ullarlagðar liggja eptir í bæli fjárins. Af því ullinlosnar líka frá síðunum að 
neðan, verður kindin til að sjá eins og sauður á vordag, sem farið er að flaka á, og búinn er að 
missa kviðullina. — Þegar kláðinn er kominn um kindina alla eður að mestu leyti, og hinn fitu- 
kenndi vessi út úr reifinu, þá hangir ullarkápan að mestu leyti laus, klístruð saman, og smurð að 
innan með hinni þykku hrúðurskóf, en að utan blökk á að líta og stirnir í hana eins og lýsi hefði 
verið hellt þar í — Á sumum kindum er þetta að eins með blettum, sem eru sívotir eður þvalir, 
þó kindin sje þurr annarstaðar, og er kláðinn ætíð sjálfsagður undir þessum blettum. — Þar sem 
ullin með skófinni losnar upp úr, smitar úr skinninu hin áður nefnda fituvilsa, er ásamt með vess- 
anum úr graftrarbólunum myndar skorpur, móleitar eður gulleitar að lit, og undir skorpunum draga sig 
Skinnið 
þykknar, fer í hrukkur og spryngur. Sumir hafa lagt merki til, að lungu úr kláðafje eru blárauð 
að lit. — það er enn nú ekki fullkomlega upplýst, hvað lengi sýkin er að búa um sig í kindinni, 
en eptir þeim upplýsingum, sem fengist hafa, sýnist það vera mjög svo misjafnt, og að sumar kind- 
ur fái einkenni hennar eptir fáa daga, en aðrar eptir fleiri vikur. — Hrútum er að tiltöla hættara 
við henni en öðru fje. 

Líkt er það með kláðann og bráðapestina, að rosaveðurátta og rigningar flýta honum, og sama 
er um það, þegar fje fyrst fer að liggja inni, einnig slæm húsavist og íllt fóður. 

Það er alkunnugt hversu næmur sunnlengki kláðinn er, og að hann sækir ekki eingöngu á kind- 
ur, heldur er líka kúpeningi ekki óhætt fyrir honum. 

því verðar ekki alveg neitað, að þessum #2. kláðategundum, nyrða og syðra, svipi nokkuð sam- 
an, þó er ekki torvelt enn sem komið er, að finna verulegan mismun þeirra, og ætla jeg að taka 
stuttlega upp aptur einkenni hvers am sig. 


saman kýli, sem standa djúpt inn í skinnið, svo opt bólar fyrir þeim í holdrosanum. 


Norðlenzkíi kláðinn. Sunnlenzki kláðinn. 

1. Skófin er þurr og fitulaus, nema þegar hún | 1. Skófin er ætíð þvöl, í fyrstunni gul, en síðan 
er þvöl af saudfitu, og er hún þá vanalega móleit, og stirnir þá í hana eins og skúm 
hvít, einkum á fullorðnu fje. þegar hún af lýsissápu, og hún smá þykknar. þegar 
losnar, hefur skinnið náttúrlegan lit,, og hún losnar við skinnið, þá er það hárlaust, 
bráðum sprettur nýja ullin, einkum ef kind- og smurt með grænleitum fituvessa, sem stirn- 
in er vel haldin. ir Í eins og í skófina, og þá er meira eður 

minna farinn að lita ullina. 

2. Bólurnar hafa undir skófinni náttúrlegan | 2. Bólurnar eru gular á lit, fullar með gröft 
hörundslit, nema þegar þær stundum eru ' þegar stungið er í þær, og úr þeim rennur 
rauðleitar, eður lítilfjörlegur blóðvessi eður límfelldur vessi, sem verður að harðri og 
þvali finnst í kollinum á þeim; en að öðru leyti þykkri skorpu, þegar hann þornar. 
eru þær þjettar og vessalausar. 

3. Hrúðurinn er hvítur eður hvítgulur, þurr og | 8. Hrúðurskófin verður að blakkleitri skorpu= 
harður, skinnið undir honum optast náttúr- húð, sem er þvöl og stirnir í, af því henni 
legt, og hafi komið sprungur eður göt á það, fylgir jafnan hin fitukennda vilsa, sem klístr- 
grær það bráðum, og vex nýja ullin upp ar ullina saman og gjörir lagðinn blakk- 
undir hrúðrinum. an. 

4, Skorpurnar eru þurrar og þjettar, og ullin | 4. Skorpurnar koma fyrir á meðan ullin er á 


yfir þeim optast með náttúrlegum lit, en hafi 


kindinni, og losna fyrri, af því útferðin 


hún blakknað við útdömpun, þá líkist þsð svo 
kölluðum lúsabletti. Skinnið undir þeim er 


„ optast náttúrlegt, en sje það með fleiðrum, 


hrukkum eður sprungum, þá grær það vana- 
lega fljótt við lækningatilraunir, verður nátt- 
urlegt og ný ull vex á blettinum. Undir 
þeim hefur aldreiorðið vart við graftrarkýli. 


er miklu meiri, ens þær koma einkum á 
skinnið, þegar ullin er orðin laus. þær eru 
gular eða móleitar, þykkar, háar og ósljett- 
ar; þeim fylgir hin áður nefnda fituvilsa, 
og undir þeim hingað og þangað graftrar- 
kýli, sem standa djúpt. 


5. þegar ullin losnar, þá er það næstum ætíð | 5. Heilir lagðar eður fliksur detta upp úr skinn- 
á herðakambinum fyrir aptan bógana eður inu, með hinni einkennilegu hrúðurskóf neð- 
á síðunum, og rífi kindin mikið af sjer, svo an á lagðfætinum, og skinnið, þar sem lagð- 
að stórar skellur komi, þá er skinnið optast „ urinn dettur upp úr, smurt með grænleitri 
eptir sljett og þurrt, og fer þá kláðinn að fitukenndri vilsu. þetta byrjar optast fyrst 
rjena. í á kindinni að neðan, 

6. Enn nú eru engin dæmi til þess, að kláð-| 6. Kláóinn fer eins og eldnrí sinu, ekki að eins 


af einni kind á aðra, heldur kemur haan líka 
á kúpening. 

þó hann læknist á einum stað, kemur hann 
bráðum fram á öðrum á sömu kindinni. 


inn sje næmur. 


7. Reynslan hefur sýnt, að hann er vel læknan-| 7. 
legur, ef. rjett er aðlarið, án þess að koma 
aptur, 

Þannig þykist jeg sannfærður um, að norðlendingar enn nú sjeu fríir fyrir hinum næma 
fjárkláða, sem gengur yfir suðurland; en ekki er jeg eins viss í því, að hann ekki heimsæki norð- 
því 


urland í sumar eður eptirleiðis, jafnvel án þess að flytjast hingað með sunnlenzku klátafje. 
eins og marglöld reynzla hefur sýnt það erlendis, að hann kviknar af sjálfum sjer, og án þess að 
samgöngur við klátasjúkt fje hafi verið orsök til þess, þá er engin vissa fyrir því, að hið sama 
ekki geti skeð hjer, nema því að eins, að allir norölendingar, æðri sem lægri, með stöðugum áhuga, 
fylgi og eindrægni, gjöri í tíma allt sem mögulegt er, bæði til að fyrirbyggja þetta, og líka til að 
standa á móti því, að hinn óttalegi sunnlengki kláði flytjist hingað. 

Hið fyrsta nauðsynlega viðvíkjandi kláðavörninni er það, að útrýma, „og útrýmd strax og al- 
gjörlega öllum þeim kláða, er nú verður vart við á: sauðfjenaði; hið annað, sem ekki er minna ívar- 
ið, er það, að gjöra fjenatinn ómóttækilegri eptirleiðis fyrir kláðanum. 

það er þess vegna áríðandi, að halda áfram fjárskoðuninni nógu opt og nægilega tryggjandi, 
og að menn ekki einblíni á faraldrið sytfa, eins og hvergi sje annarstaðar hættuvon. Fjárskoð- 
unin þarf því að framfara dyggilega nær og fjær. — Allar þær kindur, sem finnast með hinni 
lökustu norðlenzku kláðategund, sumsje þær, sem eru með stórum skorpum, miklu hrútri víða um 
kroppinn, töluverðri vessa-útferð, einkum ef hún í nokkru líkist þeirri sunnlenzku, ef skinnið er 
víða eður að mun korpað og sprungið, ef graftrarsár eður graftrarbólur finnast með kláða, þá sjeu 
þær hlífðar - og tafar-laust skornar, og eins, þær, sem ekki hafa orðið læknatar með ítrekuðum og 
rjettilega viðhölðum lækningatilraunum. — Að. öllum sje stranglega haldið til, að brúka strax lækn- 
ingatilraunir á öllu fje, sem hefur nokkur kláða-einkenni, og þá þær, sem aðrir hafa reynt að vera 
gagnlegar; líka skal ítreka þær eptir þörfum. 

Hjer til nefni jeg fyrst kúahland gamallt og stækt, skal velgja það, leysa upp í 8 pottum eina 
mörk að mælir af matarsalti, og bera það volgt í kindina að ofan og neðan, svo mikið, að bjór- 
inn allur verði votur, og einkum bera vel á kláðablettina. E 

Ef einhverstaðar eru fastar skorpur, harsl í skinninu, sár eður sprungur, þá er nauðsynlegt, að 
smyrja þann stað, til skiptis við löginn, í velgdri, hreinni hrossa- eður nauta - feiti, hangikjötsfloti, 
lýsi, eður hverri annari feiti, sem leysir upp úr skinninu og mýkir það; líka drepur alls slags feiti 
fjárlúsina, sje skinnið nægilega smurt með henni. 

Þar næst er tóbaks - sósan, sem er kröptugra kláðameðal enn hið fyr talda, og er tekið 1 pund 
af munntóbaki, sem er blaðað niður, saman við 12 potta af kúahlandi, þetta er soðið, þangað til 
eptir erú 8 pottar af lög, tóbakið síjað frá, og leyst upp í lögnum mörk af matarsalti. Hálfur 


7 


til heill peli af þessu er borinn í kindina, fyrst nokkuð að neðan í klofið og nárana, síðan eptir 
endilöngum hriggnum, og skal vel gá að því, að lögurinn fari jafnt báðumegin við hrigginn. Í 
staðinn fyrir hland má líka brúka vatn, en þó verður lögurinn ekki eins kröptugur. 2 Hinn 3. kláða- 
lögur er sót með kúahlandi, og eins að farið, þó hann má ske ekki sje eins fullkomlega áreiðan- 
legur, eins ág sá næst undangangandi. — það er gott að blanda saman við hvern þenna kláðalög, 
sem brúkaður er, dálítlu af blautasápu, terpentínolíu og brennisteini, ef það væri fyrir hendi, eður 
þá einhverju þessara meðala, sem til væri. þannig hefi jeg blandað 20 lóðum af terpentfnolíu 
saman við 30 potta af soðnum tóbakslög. Einnig er gott að blanda hrossafeiti — 1 til 2 pund 
í 20 potta — í hvern þann lög sem brúkaður er, eður þá annari feiti, ef hrossafeiti er ekki til. 
Hið svo kallaða lúsasalvi hefi bæði jeg og margir aðrir brúkað að undanförnu, og hefur það reynst 
einhlýtt til að eyða lús og kláða, en í vetur hefur það sumstaðar ekki dugað eins vel og áður, og 
sýnir það, ásamt Öðru fleiru, að þessi kláði sje verr artaður enn sá vanalegi. þó má brúka þetta 
meðal, einkum í þá kláðabletti, sem ullarlausir eru, sje því núið um þá. Líka má brúka smyrsli 
búin til af 16 lóðum hrossafeiti, 10 lóðum lúsasalvi, 4. lóðum brennisteini og 1. lóði koparvitriol. 


Kláðalöginn ætti einnig að bera í það fje, sem álitið er kláðafrítt, til að varðveita það fra því 
að fá hann. 


Þær kindur, sem ekki verða kláðafríar í vor að mestu- eða öllu-leiti þegar á fjall er rekið, ætti 
að passa heima eður skera þær að öðrum kosti. 


Á næsta vori ætti ekki að taka ull af fje, að svo miklu leyti sem verður, fyr en það er orð- 
ið vel fýllt. Líka ætti sá vani alveg að afleggjast, að reita fje, en klippa það heldur, einkum 
þegar fast er á því. 


Til að verja fje kláða framvegis, skal taka hverja kind, jafnóðum og hún losnar úr reifinu, 
baða hana, busta vel eður þvæla upp út tóbakslög, og væri gott að brúka saman við, löginn hrossa- 
feiti, eður hverja aðra feiti. sem fengizt gæti, til að mýkja skinnið um leið og þaðer hreinsað; ekki 
þarf til þess eins mikið tóbak og áður er sagt, heldur mundi nægja helmingi minna. Þegar 
búið er að þvo kindina, skal láta hana inn í hlýtt, hreint og þurrt hús á meðan hún þornar, og 
gefa henni gott hey. Þær kindur, sem berar eru, skal maka vel í hrossafloti, lýsi eður hverri 
annari feiti, sem til væri, þegar þær eru orðnar þurrar eptir hlandbaðið. Einnig skal baða í 
sama lög öll lömb um fráfærnaleytið, eður hella í þau sjálfrunnu hákarlslýsi eptir endilöngum 
hriggnum. þessi þvottur varðveitir kindina fyrir kláða og lús framvegis, þegar það er gjört 
haust og vor, líka eykur hann ullarvöxtinn og bætir ullina. 


Um fóður, hirðingu og húsnæði ætla jeg ekki að tala að þessu sinni, því í vetur fær það að 
sitja við það, sem komið er; einungis Óska jeg, að hlutaðeigandi yfirvöld vildu áminna almenning 
um það, að bæta fjárhúsin eptirleiðis, sem allt of víða eru lág, þröng, niðursökkt og rakafull, og 
er það hið mesta óþrifa - lúsa- og kláða - efni. 


þó norðlenzki kláðinn rjeni eður hverfi þegar fram á kemur, ættu menn fyrir það ekki að 
vera óhræddir og aðgjörðalausir, eður forsóma þvottinn þegar rúið verður, því það er náttúrlegt, 
að kláðinn minnki, enda án allra lækningatilrauna, við það, begar fjenaðurinn fer að ganga úti, 
ullin að losna og detta af, og kindin að braggast; en þegar ullin fer að spretta, lopt að kólna 
og rigningar að vaxa, þá kemur má ske kláðinn fram aptur. 


Svona reyndist það á kláðafjenu syðra næstliðið vor, og svona getur það líka reynst hjer 
nyrðra, ef menn eru skeytingarlausir. 


Jeg ætla ekkert að tala um lækningar á hinu sunnlenzka kláðafaraldri, því síður sem það er 
mín sannfæring, að eptir því sem á stendur hjer á landi, sjeu sóttvarnir og niðurskurður þau ein= 
ustu tiltækilegu meðöl, og að lækningar verði einungis til að ala fjanda þenna í landinu, einkum 


S 


ef hann er sprottinn af útlendri rót 1; og þó sunnlendingar gætu, eptir sem fjenaður fækkar hjá 
þeim, og hægra verður að hirða hann og brúka lækningatilraunir, fengið syýkina til að rjena am 
tíma, þá mundi það „ekki vera tilvinnandi, því hætt er við að hún einmitt fyrir lækn- 
ingarnar kunni að leggjast í fjárkynið og verði smámsaman að innlendri. fjársýki, og á meðan hún 
vofir yfir, stendur hún í vegi fyrir betrun fjárræktarinnar og fjölgun fjárins, að jeg ekki tali um 
þann ótta, fyrirhöfn og kostnað, sem hún ollir. 


1) Eptir skýrslum þeim, sem hreppstjóri Erlendur Pálmason hefur útvegað hjá áreiðanlegum mönn- 
um sunnanlands, er það að minni hyggju nú öldungis óyggjandi, að sunnlenzka kláðafaraldrið 
sje sprottið af þeim ensku lömbum, er presturinn til Hraungerðis fjekk sjer í fyrra haust og 
geymd voru um tíma á bænum Miðdal í Mosfellssveit. 


Havstein. 


Í 


3 
á 
* 


Ð 


Lbs - Hbs / Jón Steffense 


MN 


UA 
fl 
ið 

En 


